BARDDONIAETH. 


CAN J'R DEGWN; 
Mewn dull o Ymddyddan rhwng yr Offeiriaid 


a'r Bobl. 


OFFEIRIAID. 


Ma'r Degwm mewn peryglon, 
Betl a wnawn, beth a wnawn; 


Mae gofid ar ein calon, 
Beth a wnawn ; 

Mae'r bobl yn ei erbyn, 

A*u golwg fel y gelyn, 

Ni cheir mo'r gwenith melyn, 
Beth a wnawn, &c. 

Mae hyn ynfyd anhydyn; 
Beth a. wnawn. 


Y BOBL. 


Mae'n amser da, ar Ffeirìaid, 
Darfod wna, &c. 

Au cyfri'n wîr ddiniwed ; 
Darfod wna. 

Cael darllen ar ddydd Suliau, 

A photio'r cwrw gorau, 

Â dilyn cwn a chardiau, 
Darfod wna, &c. 

Hyn oll oddiwrth ddegymau, 
Darfod wna, 


OFF, 


Er hyn am dymmor etto, 
Degwm gawn, &c. 
Er gwaethaf pawb sy'n curo, 
Degwm gawn. 
Ein cyfran a ddaw ini, 
Mae genym hawl i'w godi, 
Mae'r gyfraith yn ei roddi, 
Degwm gawn, &c. 
Defnyddiwn foddion ati, 
Degwm gawn, 
Y BOBL. 


Yn griddfan y mae llawer 
Bugail ffol, &c. 

Sy'n dyoddef dan dy offer, 
Bugail ffol; 

Y gyliell lem i flingo, 

A*r gwellan mawr i gneifio, 

A hefyd stwc i odro, 
Bugail ffol, &c. 

Heb gael ymwared etto, 
Bugail ffol. 


OFF. 


Pan ddelo*r dyddiau fynu, 
Amser drwg, &c. 

I beidio a degymu, 
Amser drwg; 

Fe glywir crïo caled 

Gan filoedd o offeiriaid, 

A phawb a fu'n guradiaid, 
Amser drwg, &c. 

A'r holl glochyddion gweiniaid, 
Amser drwg. 


Y BOBL. 


Ca*âd llawer crach-foneddig, 
Amscr hir, &c. 

Mawr elw, nid ycbydig, 
Amser hir; 

Yr esgob gafodd filoedd; 

A'r eanon mawr ei gannoedd, 

A'r d&on dŵ a ddaliodd 
Amser hir, &c. 

Os gallai, dim nis collodd, 
Amser hir. 

OFF, 

Paham na chawn y degwm, 
Am ein gwaith, &c. 

A chyfran mawr o'r offrwm, 
Am ein gwaith ? 





Beth ydyw yr achosion 

Eich bod i gyd mor greulon, 

Na chawn ddim hanner digon, 
Am ein gwaith, &c. 

I'n cadw fel gwyr mawrion, 
Am ein gwaith ? 


Y BOBL. 


Mae Babel fawr yn syrthio, 
Dyma'r peth, &c. 
A'i sylfaen sydd yn siglo, 
Dyma'r peth, 
Mae gwaedd rhyd 'strydcedd Llundain, 
A chyffro mawr yn Rhufain, 
Mynachod sydd yn ochain, 
Dyma'r peth, &c. 
Âr Pab ar fod yn gelain, 
Dyma'r peth. 


OFF. 


Pan dderfydd gwisgo'r gryslen, 
Amser drwg, &c. 

Bydd llawer iawn yn ochain, 
Amser drwg. 

Gweddio heb y llyfyr, 

Pregethu heb y papyr, 

Nis gallwn, hyn sydd eglur, 
Amser drwg, &c. 

?Does neb yn hoffi'n llafur, 
Amser drwg. 


Y BOBL, 


Er hyn y diwyd weision 
Gyda'r gwaith, &c. 

Rhai sy'n ymdrech'n ífyddlon, 
Gyda'r gwaith ; 

Rhai sydd yn wyr llafurus, 

Cânt gyfraniadau hwylus, 

i'w cynnal yn gysurus 
Gyda'r gwaith, &c. 

Gan rai o wir ewyllys, 
Gyda'r gwaith. 

OFF. 

Ychydig veir ì weithio, 
Dyma'r drwg, &c. 

Heb ddegwm am lafurio, 
Dyma'r drwg; 

Mae miloedd yn galaru 

Ei wel'd yn cael ei gladdu, 

Amyn'd i'r bedd i bydru, 
Dyma'r drwg, &c. 

Heb obaith adgyfodi, 
Dyma'r drwg. 


Y BOBL. 


Mae'r degwm heb ei gladdu, 
Dyma'r drwg, &c. 

Rhy gynnar yw galaru, 
Dyma'r drwg. 

Pe bai e wedi'i gario, 

I'r bedd i gael ei guddio, 

Can'swn farwnad iddo, 
Dyma'r drwg, &c. 

Ond mae'n rhy gynnar etto, 
Dyma'r drwg. 


Trefgarn. A RzAL REFORMER. 


SAUL A DAFYDD. 
CC ptmpuu. 


Gap, fy awen loywwen lwys, 


" Miwdeg arífed a gorphwys, 


O gwsg dos, ac ysgwyd di, 

A llunia gân i'n Honi; 

Na eilia'n hwy ddileu'n hedd, 
Anfoesol gên o faswedd, 

In? estyn o destyn da, 
Ddymunol fwynol fanna; 

Dwg ni'n awr yn deg iawn nol 
1 hen oesau hanesiol; 





GOFYNIADAU. 


Y Llew mewn awrafwytâi 2 Ddafad. 
Y Blaidd, 1z 
Sl a.d 


Y cwbl. 4£ 


Ceir allan y gyfran a fwytâodd y Llew, o'i 

ben-arglwyddiaeth, fel y canlyna:— 
Awr. Daf; Awr. Daf. 
FL. or 
Daf. Awr. Daf. Awr. 

Ual i DG 
yr hyn a wna 10 mynyd, 23 eiliad, a 4,615 
triad. 


Llandybie. IEUAN GrLorr. 


[Derbyniasom Atebion cyffelyb oddiwrth Philo- 
theoros, Aberteifi; Dewi Achddu, Penbre; Ioan 


Lwni; S. Evans, Brycheiniog ; ac amryw ereill, 
—GoL.] 


Dehongliad â Ddychymmyg Philologus. 


WnrH ddod o'r llân y cawsoch 
Fath glefyd diwellhad 
O cofiwch wneyd derbyniad 
O'r gair a roed yn rhad ; 
Ti fyddi fel hen Abram 
?Nol myn'd tu draw i'r bedd 
Heb ANwyYp yn dy gylla, 
Na newid ar dy wedd. 


L—bâ Pop. 4r 


[Derbyniasom Ddehongliad arall oddiwrth Ab Call- 
estr, ond y mae yn anghywir.—Gor.] 


Dehongliad â Ddychymmyg Morgan. 


BARCUTAN O bapyr, go ryfedd y mae 

Cyn cael ei dderchafu i olwg pob rhai; 

A phan ei derchafer ef fry uwch y fro, 

Mae'n ddigon i yru y ffyddiaf ar ffo: 

Pe na baent yn gwybod nad oes ganddo draed, 
Na llygaid i*w gweled, na dafn o waed, 

Na chlustiau ì glywed wrth gefn y berth, 

Na chroen, ond trwy fenthyg, i gynnal ei nerth ! 
Gwel'd fry y fath fwystfil o gynffon a thrwyn, 
Sy'n ddigon i wneyd iddynt grymu'n eu crwyn ; 
Mae'n achos, tra'n chwifio ar lân yn y nen, 

I'w gyru mewn gwallgof i bwll dros eu pen. 


YSGOLHAIG O GAPEL NONNI. 


[Derbyniasom atebion cyffelyb oddiwrth J. T. L—b 
& F—g; a S. Evans, Brycheiniog. Nid yw y 
cynnygion i ddehongli Dychymmyg I. ab Ddu- 
fad wedi llwyddo.—Gor.] 


GOFYNIADAU. 


(12.) MR. GovmER,—Gan fy mod i yn un o rifedi 
y derbynwyr newyddion y soniasoch am danyntyn 
y Rhifyn diweddaf o SEREN GOMER, yr wyf yn 
cymmeryd fy nghenad i ofyn i chwi, nen rhai o'ch 
Gohebwyr, un gofyniad ag sydd yn gorphwys ar fy 
meddwl er ys ychydig amser; hyny yw, A oes 
rhwymau ar bob aelod eglwysi gadw pob arch nen 
orchymyn ag sydd arferol o gael eu rhoddi yn yr 
eglwys hôno wrth dderbyn aelod, er na byddant yn 
cael eu henwi oll bob amser? Yr achosi mi ofyn 
hyn yw, am i mi glywed un yn haeru nad oedd 
arno ef rwymau i gadw ei gydgynnuliad, am na 
ddarfu i'r Gweinidog (meddai ef) orchymyn hyny 
iddo wrth ei dderbyn i'r eplwys. Mae yn ammheu- 
us genyfa oedd hyny gwir ai peidio; ond a chan- 
iatâu eì fod, a oedd ef yn rhyddach nag ereill oddi- 
wrth y ddyledswydd o gadw ei gydgynnulliad, am 
na choffâwyd hyny yn benodol gan y Gweinidog 


85 


wrth ei dderbyn? Atebiad i'r gofyniadau uchod a 
rodda foddlonrwydd i rai, heblaw 
Blaengronw. GwILYM HYWEL, 


(13.) MR. GOMER,—Byddai yn dra dymunol 
genyf fi, ac amryw ereill, gael eglurhad genych 
chwi, neu rai o'ch Gohebwyr duwinyddol, ar Job 
18,13. 


L—b8& Fig. 1. 


(14.) MR. GoMER,—-Dywenydd fyddai genyf 
gael,a hyny yn fuan, drwy gyfrwng eich SEREN 
oleu-deg, atebion i'r gofyniadau a ganlynant:—l. 
A yw yr efengyl yn gwahodd pawb i dderbyn o'i 
bendithion? 2. A fwriadwyd y bendithion hyn i 
bawb sydd dan swn efengyl? 3. Os na fwriadwyd 
hwynt, onid twyll y gwahoddiad? 4. Pa fodd y 
cydsaif galwad gyffredinol yr efengyl ag etholedig- 
aeth bersonol a diammodol? 


Gwinog. J.M. 


(15.) MR. GoxER,—Pan yn darllen rhan o lyfryn 
bychan yn ddiweddar, yr hwn sydd yn myned dan 
yr enw, “ Allwedd y Cyssegr,” canfyddais ynddo 
unpeth nad oedd fy nealldwriaeth byr yn medru ei 
amgyffred, sef i'r swynwyr yn yr Aifft gyflawni 
gwyrthiau yn yr un modd gwirioneddol a sylwedd- 
ol â Moses, a hyny drwy nerth y Goruchaf Dduw ; 
o herwydd hyny penderfynais anfon y gofyniadau 


canlynol atoch chwi, i'r dyben i gael goleuni eich: 


SEREN ysplenydd arnynt:—l. Pa un ai gwyrthiau 
gwirioneddol a sylweddol a gyflawnodd y swynwyr 
yn yr Aifft, ynte ffug. 2. Pa beth yw dyben 
gwyrthiau? 3. Gan bwy y mae gallu i gyflawni 
gwyrthiau ? 


dm Y. D. Evans. 


(16.) MR. GoMER,—Meddylier fod dognedd o 
agerdd, neu awyr, o 16 modfedd gyfan-gorff, â'i 
wres yn 48 gradd,—dymunwn wybod pa sawl 
modfedd gyfan-gorff a fyddai pe gwresogid ef i 100 
gradd ? 

Penbre. 


“ 


DEwI1 AcHDDU, 


(17.) Ar ddydd fy ngenedigaeth rhoes fy nhad 
Bum punt i gadw yn fy enw'n fad, 
Gan addaw rhoddi atynt bum pnnt rhydd 
Bob tro y cawn fy ngenedigol ddydd, 
Cy'd byddwn weddw,—ond priodi wnes 
Yn wyth ar hugain oed, a'm gwaddol ges, 
Sef deugain punt, “rhyn ddyl'swn gael yn gu, 
Mor lleied oedd,—dangoswch p'odd y bu, 

TRUE BRITANNIA. 


DYCHYMMYG, 


Ma rhywbeth yn lled hynod 
O ffyddlawn yn ci waith, 
Gwas yr holl weision ydyw, 
Mae'n aml arno'n gŵeth ; 
Er cymmaint sydd o frasder 
Ar droion yn ei drwyn, 
Anaml iawn ei golchir, 
Anamlach mae'n cael cŵyn; 
Y dydd y mae yn cysgu, 
Ond nid dylluan yw; 
A hon fe fu'n cyd-drigo 
Pan oedd ef gynt yn fyw; 
Dyeithr ydyw iddo 
parlawr mwyaf gwych, 
Y gegin yw ei artref, 
Â'r aelwyd waela'i drych; 
Defnyddiol yw i'r ffermwr, 
A'i deulu'r nos wrth dân ; 
Mewn gwaith y mae ef ganddynt, 
I hyn caiff dd'od yn mlaen. 
eisyfiwyf 'nawr gael gwybod, 
Trwy'r SEREN Wiw ei chlod, 
Gan raì o'ch gwyr dysgedig, 
Pa beth yw liwn sy'n bod. 
N.'P. COgny, 





